I 


GUNNAR DAL 

LEITIN AÐ 
ADITI 

INDVERSK HEIMSPEKI 


I 


ÚR SÖGU HEIMSPEKINNAR 

FYRSTA BÓK 


C^n y t r íJ -T , i 




Prentsraiðja Jóns Helgasonar 




Af þessari bók em útgefin 25 tölusett og 
árituð eintök og er þetta ISL eintakið. 

])<*£- 



\\ ■ L é 






I 



I 


EF TIL ERU algild sannindi, verða þau að 
vera jafnsönn í dag og á morgun. — Ef til er 
sönn heimspeki, verður hún að standast tím- 
ans tönn, vera sú sama í dag og fyrir þús- 
undum ára og enn hin sama í lífi óborinna 
kynslóða. 

Trúarbrögð og helgisiðir breytast og hverfa. 
Trúin hverfur ekki. Menningarríki rísa á gröf- 
um gleymdra þjóða til þess eins að hrynja 
sjálf. — En menningin lifir og endurfæðist 
með nýjum þjóðum og nýjum tímum. Lista- 
verk glatast en listin lifir. Stjómmálakerfi, 
sem hófust í líki stórra drauma og hárra 
hugsjóna, viima hlutverk sitt og er kollvarp- 
að fyrr eða síðar. En andinn, sem bak við þau 
stendur, hinn eilífi draumur um hið fullkomna 
samfélag mannfólksins og hinn fullkomna 
heim, glatast ekki, en hefur aðeins hamskipti. 

I hinum ytri heimi hverfuleikans „ber allt 
úr stað og skorðum". Hinn innri veruleiki, 
sem stendui' að baki þess heims, er sannur, 
heimur hinna algildu sanninda. Sterk og oft- 
ast blind ástríða, til að leita þess dularfulla 
afls að baki tilverunnar, brýzt á öllum tím- 

5 


C^|*, T i; t rtí jti 



um fram í trú, bókmemvtum og listum. Hugs- 
anir hinna fáu stó'ru anda, sem túlkað hafa 
sinn innri raunveruleika í stað þess að gerast 
yfirbörðsleg tízkufyrirbrigði síns tíma, fym- 
ast ekki og missa ekki gildi sitt. Dýpsta éðli 
manna er klettur, sem s traumur tímans held- 
ur að eilífu áfram að brotna á. 

Taki maður sér í hönd bók, sem skráð er 
af Vesturlaridabúa ög fjallar um sögu heim- 
spekinnar, sést, að sú 'saga hefst jafnan' í 
Grikklandi og er síðan rakin þaðan vestur á 
bójginn. Dválizt er um stund í iniðaldámyrkri 
Rómaborgar og þaðan énn haldið í vestur og 
norður til Frakklands, Þýzkalands og Eng- 
lands síðari alda. Þar með er þeirri sögu lokið. 

Þessir söguritarar vita ekki eða vilja ekki 
vita, að erfitt er að benda á nokkra hugmynd 
í samanlagðri Sögu vestrænnar heimspéki, sem 
ekki var rædd og gefið nafn á sanskrit og pali, 
áður én menn á Vesturlöndum þekktu orðið 
heimsþeki. 

Trúarbrögð éru sögð fóstra heimspekinnar. 
Það er kunnara en frá þurfi að segja, að öll 
meiri háttar trúarbrögð heimisins eru runnin 
upp í austri. Það væri þess vegna kynlegt, ef 

6 


; t rd 







hin forna menning austursins, sem fætt hef- 
ur af sér trúarbragðahöfunda eins og Krist, 
Búdda, Múhammeð og Lao Tze, ætti sér enga 
heimspeki, eins og margir Vesturlandabúar 
virðast álíta..Menn vanmeta jafnan það, sem 
þeir þekkja ekki eða skilja ekki. 

Til eru líka þeir menn í Austurlöndum, sem 
af sömu ástæðum gera sig. seka um að van- 
meta heimspeki Vesturlanda. Ganga sumir 
svo Iangt að fullyrða, að á Vesturlöndum hafi 
aldrei verið til neinir heimspekingar, aðeins 
prófessorar í heimspeki. 

Þetta gagnkvæma vanmat byggist einnig að 
verulegu leyti á þvx, að á Indlandi t.d. hefur 
heimspeki aðra merkingu en á Vesturlöndum. 
Orðabókarmaðurinn getur því hæglega með 
því að gefa hinu vestræna hugtaki nægilega 
þrönga merkingu „sannað“, að engin heim- 
speki sé til á Indlandi, og með sama orðheng- 
ilshætti getur Brahmaninn „sannað“, að eng- 
in- heimspeki :sé til með vestrænum þjóðum. 
Hér er þetta hugtak, h eimspeki, notað í 
það rúmri merkingu, að það nái yfir allt það, 
sem stærst og bezt hefur verið hugsað á þess- 
arijörð. «•••••; 

Á Vestuiiöndum er.heimspeki kölluð phi 1 o - 



7 





s o p h i a — vinur vizkunnar. Leiðarstjama 
hennar er skynsemin. Á Indlandi er heimspeki 
nefnd sanskrítarorðinu anuiksiki. Það 
merkir að horfa y£ir og inn í alla hluti. Hinn 
innri , verúleiki lífsins er höfuðviðfangsefni 
hennar. Hún er aldrei eingöngu leikur skyn- 
seminnar, heldur á hún sér alltaf þann tilgang 
að bæta og fullkomna líf manna. 

Á vesturlöndum er heimspeki bundin sam- 
an í kerfi, system. Það orð er fyrst notað 
af Aristoteles og merkir að tengja hluti sam- 
an í rökrétt samhengi. I indverskri heimspeki 
er notað orðið d a r s a n a . Það orð merkir 
að horfa, ígrunda, rýna inn í dýpsta eðli allra 
hluta og inn í leyndardóm síns eigin innrá eðl- 
is, þar sem sagt er, að Ijós heimsins búi. Á 
Vesturlöndum láta menn. sér aftur á móti að 
jafnaði nægja að safna litasamstæðum af yf- 
irborðit ilverunnar í heimsmynd sína. 

Af þessu leiðir, að á Vesturlöndum er um 
mörg heimspekikerfi að ræða. I meginatrið- 
um eru þessi kerfi í fullkominni andstöðu 
hvert við annað. Hver heimspekingur er þar 
miðdepill heimspeki sinnar. Hver heimspek- 
ingur kemur þar fram með sitt eigið kerfi og 
leggur jafnan áherzlu á að koma fram með 


8 



r 


eitthváð nýtt, vera frumlegnr og í andstöðu 
við eldri stefnur. Heimspeki hins vestreena 
heimspekings byggist öll á skynjun hans, 
skynsemi, tilfinningalífi og eigin persónuleika. 
Engir tveir menn skynja fullkomlega það 

j 

sama. Skynsemi manna er misjöfn og persónu- 
leiki og tilfinningalíf ólíkt hjá ólíkum mönn- 
um. Af þessu leiðir. að niðurstöður vestrænna ‘ 

i 

heimspekinga verða jafnólíkar og það, sem þær 
byggjast á: skynjun, skynsemi tilfinningalíf og 
persónuleiki. 

Margir gáfaðir menn á Vesturlöndum hafa 
því hafnað metafysikinni, þar sem engum 
hinna miklu heimspekinga ber saman, og snú- 
ið augliti sínu til vísindanna. 

En stjörnuhröp eru einnig tíð á himni vís- 
indanna. Fáar kenningar þurfa þar að kemba 
hærurnar. Nýjar uppgötvanir afsanna þar fyrri 
kenningar. Þær síðustu eru jafnan taldar hin- 
ar merkustu. Þess vegna tölum við um þróun 
vísindanna. En vísindin ná aðeins til hins ytri 
heims mannlegrar skynjunar og mannlegrar 
skynsemi. í indverskri heimspeki er álitið, að 
innsæi, er sé ofar skynseminni, standi sann- 
leikanum nær en hin þrönga skynsemi manna, 
sem þekkir hús sitt að vísu nákvæmlega, en 


9 




1 


hefur engan glugga til að horfa út um! Hversu 

vel sém þetta hús- kann að verá upplýst af 

* 

lámpa skynseminnar og þó hver kvistur þess 
sé kannaður undir smásjá vísindanna> telur 
indversk heimspeki, að ; það • sé þó aðeins fang- 
elsi, sem skilur sálina frá hinum miklu víðátt- 
um lífsins, sem liggja ofar takmörkunmn skyn- 
serninnar. . • 

í stað þess að safna aðéins litasamstæðum 
og geislabrotum á yfirborði lífsins, leitast ind- 
vérskur 'heimsþekingur við að þekkjá þá sól, 
sem er orsök þessa ljósflæðis hinnár miklu elf- 
ar og sameiginleg uppspretta'alls ljóss. Skyn- 
semin getur ekki farið þá leið. Hún getur að- 
éins þekkt yfirborðið. Hins vegár er því hald- 
ið fram, að allt í tilverunni eigi sér hliðstæðu 
í manninum. Hinn innri veruleiki tilverimnar 
er hinn sami þáttur og hinn innri veruleiki 
mánnsins. Þess vegna er aðeins. hægt að afla 
hirinar sönnu þekkingar með því að leysa úr 
læðingi leynd öfl, sem með manninum búa, 
og þegar hin dýpsta ; vitund manna er vakin, 
getur hún og hún ein skynjað þánn veruleika. 
Aðeins sá, seiri náð hefur þessu marki, getur 
talið sig heimspeking á Indlandi. Sagt er, að 
þeir, sem komast upp á þénnan tind vitund- 

10 


CV|, r p; t rt t .1 imvi 



t 


arinnar, sjái allir sama landslagið. Lýsingar 

þeirr^ á þessu útsýni erú ékki allar éins, líkt 

. % * 

og tvéir vegfaréndur lýsa sáma byggðarlagi á 
ólíkáii- Hátt, éftir því á hvaðá stigi áthyglis- 

gáfa og frásagnarhæfileiki þeirra stehdur, en 

* ► 

þéim ætti þó að bera sainán í aðálatriðum.' 

Af þessum ástæðúm er í 6000 ára sögu ind- 
verskrar héimsþeki aðeins um eitt heimspeki- 
kérfi að ræða, á VesturlÖndUm áftur á móti 
mörg óg gerólík, eins og áður er sagt. Ekki 
svo að skilja, að öllum hinum mörgu heim- 
spekingum Indlánds ; • beri saman í einstökum 
atriðum. Fræðimenn kxinná skil á tugum ind- 
verskra héiinspekistéfna ög hópá, og rita marg- 
ir ýtarlega úm áköðanamun þeirra. — En þessi 
skoðanamunur ér aðeins á yfirborðinu og 
snertir aðallega smærrí atriði. Hin fimm 
gi'undvallaratriði indverskrar heimspeki eru 
sameiginlég öllum hinum „sex kerfum“ og við- 
urkennd af nær öllum indverskum heimspek- 
ingúm. 

Þessi fimm höfuðátriði éru kenningin um 
k a r m a ' eða lögmál orsaka og afleiðinga, 
endurhöldgunarkenningih um þró- 
un mannsins, kenningin um m á y a , veröld 
hverfulleikans, kenningin um að til sé n i r v - 


11 




.ana, og mukti eða frelsun sáíarinnar og 
lausn undan f jötrum hinnar lægri náttúru. 

Þessar grundvallarniðurstöður indverskrar 
heimspeki eru settar fram í Vedabókum. Þær 
eru hinn rauði þráðior Upanishadanna, og 
þeim er- ekki hafnað í Búddatrú. 

Þessar heimspekilegu niðurstöður. runnu 
saman við skáldskap og goðafræði, og ríktu 
sem kynlegt sambland af djúphyggju og hind- 
urvitnum. — Þegar tímar liðu, þótti nauð- 
synlegt að greina heimspekina frá skáldskapn- 
vun og þjóðsögunum, .og hin sex viðurkenndu 
heimspeki„kerfi“ Indlands urðu til. En eins 
og áður er sagt — hið vestræna kerfi, systema, 
á ekkert sameiginlegt með því, sem kallað er 
heimspekikerfi darsana á Indlandi. — 
Þessi sex indversku darsana eru aðeins eitt 
kerfi eða eins og sex kapítular í sömu bók. 
Þau eiga öll sameiginlegan grundvöll. Þau við- 
urkenna öll Vedabækurnar og byggjast á 
heimspeki Upanishadanna. Segja má, að. þau 
hafi með sér verkaskiptingu og deili hinni 
gömlu heimspeki á milli sín þannig að hvert 
darsana tekur fyrir ákveðna hlið hennar. 

Nyaya-heimspekin (höfundur þess talinn 
Gotama) fjallar þannig um þær leiðir, sem 

12 






færar eru mönnum til að afla sér hinriar sönnu 
þekkingar og skilja eðli hins innri veruleika. 

Yaisesika-heimspekin (höfundur hennar er 

Kanada) fjallar um vef tilverunnar, sem Kan- 

* 

ada telur ofinn úr níu þáttum. Vaisesika fjaU- 

% 

ar þannig um tiiveruna í heild og sambandið 
milli guðs og veraldarinnar. . 

Samkhya-heimspekin (höfundur Kapila) tel- 
ur aftur á móti, að tilveran sé ekki ofin úr níu 
þáttum eins og Kanada hélt fram, heldur tutt- 
ugu og fimm. Kapila tekur til meðferðar þró- 
un heimspekilegra hugmynda um hinn innri 
veruleika. Það er táknrænt fyrir hina sex 
darsana, að þótt Kanada tali þannig mn að 
tilveran sé ofin úr níu þáttum, en Kapila tali 
um tuttugu og fimm, er ekki um neinn árekst- 
ur að ræða. — Kapila heldur aðeins áfram 
þeirri sundurgreiningu, sem Kanada byrjar á, 
líkt og atómsérfræðingur tekur við hinni gömlu 
kenningu inn áð mo'lekúl sé byggt upp af at- 
ómum. Hann er ekki andvzgur þessari kenn-. 
ingu, en heldur sundurgreininguimi áfram og 
bætir við að skipta megi atóminu í elektrón- 
ur, protónur og nevtrónur. 

Yoga-heimspekin (höfundur Patanjali) kenn- 
ir, hvemig menn geti öðlazt beina innri reynslu 

13 







í heimi hins yfirskilvitlega með .aðferðum yoga- 
vísindanna. Það fjállar því.um.sambandið milli 
einstaklingsins og hins inmi yeruleika... ... . 

. * r 

Mimansa-heimspekin (höfundur Jaimini) 

. ' • 

fjallar um karma; lögmál orsaka og afleiðinga, 
eða sambandið milli breytni og hins. innri veru- 
leika.. . • , . 

j ’ * * r • ' 

Uttara Mimansa eða Vedanta (höfundur 
Badaryanas) er síðasta rannsókn og lokanið- 

urstöður um hin f imm eldri darsana. 

* • - - ’ • , 

Þessi leit Indverjans að hinu yfirskilvitlega 
er tilgangslaus í augum Vesturlandabúa, ekki 
sízt eftir að Kant komst að þeirri niðurstöðu, 
að ómögulegt væri að ná neinni yfirskilvit- 
legri. þekkingu, að slík heimspekileg sannindi 
yrðu aldrei fundin með beiimi reynslu og því 
sé metafysikin .þegar bezt. lætur aðeins ósann- 
aðar getgátur. Margir -Vesturlandabúar hafa 
því néitað að trúa, að að baki „efnis“ og „hug- 
ar“ sé annar raunveruleiki, seni bæði þessi 

fyrirbrigði. eiga rætur í. Þeir viðurkenna að- 

• * * - # • 

eins það, sem sannað verður vísindalega. 

Á Austurlöndurn telja menn aftur á móti, 
að sú sönnun, sem byggð er á skynjun hinna 
ytri skynfæra og rökum skynseminnar, sé lít- 
ils virði í leit hinnar sönnu þekkingar. Skynj- 

14 





$■ . • . 


un og skynsemi. eru aðeins . lægstu þrepin á 
hallartröppum skilningsiiis. Indverskir djúp- 
hyggjumenn fullyrða, að þar séu önnur þrep 
ofar. Þeir halda fram, að hægt sé að þ ekkja 

. I 

metafysisk sannindi ; með beinni reynslu . og 
menn þurfi því ekki að styðjast yið getgátur 
og rökfræðileg heilabröt eða.meðtaka í blindni 
neina ákveðna trú. .011. meginatriði indverskr- 
ar heimspeki. eru sögð kennd af mönnum, sem 
sjálfir hafa' séð og reynt innsta eðli mannlífs- 
ins, stigið Öll þrepin .upp að .hallardyrum vizk- 
unnar og : fundið lykil lífsskilningsins. í ljósi 
þessa s.kilnings eru þeir sagðir hafa skrifað hina 
fornu heimspeki Indlands, sem enn í dag held- 
ur. velli og stendur föstum fótum í indverskri 
þjóðmenningu og gefur henni enn líf, á sama 
tíma og þjóðmenning tuttugu og einnar stór- 
þjóðar hefur fallið í gleymsku og órðið; tortím- 
ingunni að bráð. 

. Rudyard Kipling, fulltrúi hinnar brezku yf- 
irdrottnunar yfir Indlandi, virðist hafa haldið, 
að brezka heimsveldið gæti ekki hrunið né und- 
irokaðar og vannærðar milljónir Indlands ris- 
ið upp úr niðurlægingu sinni. Blekktur af þeirri 
villu að skoða hið yfirborðslega og stundlega 
sem hið varanlega, fannst honum sem hjörtu 


15 



- maxmanna mundu slá á annan hátt við öxna- 
furðu en á Indus bökkum. „Austur er austur 
og vestur er vest.ur", ortí hann, „og það tvennt 
getur aldrei mætzt“. 

En tíminn, þessi hljóðláti byltingaseggm*, 
sem aldrei þreytist í dularfullri neðanjarðar- 
starfsemi sinni í mold viðburðanna, hefur byrj- 
að að afhjúpa þessa villu Kiplings. I vissum 
skilningi má þó þessa frægu setningu til sanns 
vegar færa. — Austur og vestur geta aldrei 
mætzt vegna þess að þau hafa aldrei skilið! 
Manneðlið er jafnan sjálfu sér líkt, þó að það 
kunni að birtast í mörgum myndum, — og 
þessar ólíku myndir þess éru ekki staðbundn- 
ar við „austur“ eða „vestur“. —Hve mörg eru 
þau lönd í hinum gamla heimi, sem hafa ekki 
éinhvern tíina verið heimsveldi og staðið í 
fremstu röð? Hvar var menning vestursins á 
öld Vedabókanna? Hver leiddi vestrið fyrstu 
skref sín á braut menningarinnar ? Hefur ekki 
vestrið þegið öll trúarbrögð sín frá austrinu? 
Hve mörg austræn menningarverðmæti hafa 
ekki auðgað vestrið í heimspeki, bókmennt- 
um og vísindum? 

Menningarauður Indlands og áhrif á menn- 
ingu Vesturlanda eru ekki bundin við heim- 


16 



speki eina, þótt þau séu mest. — Ólíkustu 

menn eins og t.d. Goethe og Emerson annars 

vegar og H. C. Andersen og Boccaccio hins 

vegar hafa ausið jöfnum höndum úr þessum 
• 

SJOOl. 

Kviður Hómers eru af mörgum taldar ortar 
eftír hinni indversku kviðu Mahabharata, sem 
er lengsta kvæði, sem ort hefur verið. — Sögu- 
efni beggja er hið sama. Margar gamlar ind- 
verskár sögur er að finna í vestrænum bún- 
ingi í ævintýrum Grimms og Andersons, í 
Gesta Romanorum og Decameron, í Canterbury 
Tales Chaucers og jafnvel í leikritum Shake- 
speares. 

Indverjar eru einnig hinir fyrstu brautryðj- 
endur í málfræði og hljóðfræði. — Enn í dag 
er málfræði Paninis talin sú merkasta, sem 
skrifuð hefur verið. 

Indland er vagga stærðfræðinnár. Indverjar 
fundu upp núllið og tugakerfið og kenndu Ar- 
öbum algebru, sem síðan barst þaðan til Vest- 
urlanda. — Þeir kortlögðu himininn á undan 
öðrum þjóðum, og 2000 árum fyrir daga Kop- 
emikusar skrifar óþekktur stjörnufræðingur í 
ritið Aitareya Brahman, að það sé misskiln- 
ingur að halda, að sólin setjist eða komi upp. 

17 


G-^py *»; t f d 




I raun og veru setjist hún aldrei, heldur haldi 
hún för sinni alltaf áfram og skapi til skiptis 
dag hérna megin og nótt hinum megin jarðar- 
innar eða nótt hérna megin og dag hinum 
megin. 

Meðan Indverjar voru frjáls þjóð, stóðu þeir 
ekki að baki neinni annarri þjóð í vísindum, 
en heimspeki skipaði þar þó jafnan önelvegið, 
og hún eift hefur haldið velii í umróti síðustu 
alda. 

Af þessu má m.a. sjá, að austur og vestur 
• hafa aldrei skilið. Áhrif austursins á Vestur- 
lönd, einkum í trú og heimspeki, hafa verið 
ómetanleg. En straumurinn hefur að sjálfsögðu 
ekki legið í vestur eingöngU'. Áhrif Vesturlanda 
á Austurlönd hafa verið engu minni á síðari 
öldum, þó á annan hátt sé. 

Hin mikla framsókn vestrænna þjóða hefur 

* 

beint geiri sínum að raunvísindum, tækni og 
þjóðfélagsumbótum. — Indland fann einnig 
brátt púðurþef þessarar nýju menningar í 
' vestri. Valdið kom í stað réttarins og í dag eft- 
ir aldagamla ánauð eru Indverjar fátækastir 
allra þjóða. En þessi fátækt er aðeins verald- 
leg. Þeir eiga sér stóran auð gamalla og nýrra 
menningarverðmæta og eru nú aftur frjálsir 


18 


til að hefja göngu sína til hinnar nýju menn- 
ingar framtíðarinnar. 

Á þessum tímamótum í viðskiptum vesturs 
og austurs hafa margir góðir menn og vinir 
indverskrar menningar látið í ljós þann ótta, 
að hin gamla menning og heimspeki drukkni 
í umróti þessara síðustu tíma tækni og auð- 
hyggju. Þeir segja, að skólaæska Indlands lesi 
ekki lengur hinar fomu bækur, en snúi aug- 
liti sínu í vestur. 

Max Miiller segir svo: „Ottazt er, að þeir fáu 
menn, sem nema heimspekileg fræði, hverfi 
fullkomlega næstu eina eða tvær kynslóðir, 
þar sem ungt fólk nú á dögum (á Indlandi) 
hefur engan áhuga fyrir þessum fræðuin, jafn- 
vel þó það sé alið upp með Brahmönum, og er 
heldur ekki hvatt til þess“. — Þessi ótti hins 
gamla fræðaþular er þó sennilega ástæðulaus. 
Æska Indlands í dag skilur réttilega,. að ann- 
ars er nú meiri þörf en heimspeki einnar sam- 
an. 

Bretar yfirgáfu í Indlandi meira en 300 millj- 
ónir manna, sem aldrei var kennt að lesa eða 
draga til stafs. — Á hverju misseri hafa menn 
fallið hrönnum saman og falla jafnvel enn úr 
hungri og hvers kyns sjúkdómum, vegna þess 


19 






að varla meir en einn hundraðshluti af auð- 
lindum landsins ér nýttur með nútíma tækni. 
Öll alþýða manna var og er of fátæk til að geta 
tileinkað sér hinn mikla arf. Hann hefur verið 
eign fárra, — sárafárra manna. Æskan í dag 
hefur vaknað til skilnings um, að áður en 
menn geta eignazt hin dýrmætu andlegu verð- 
mæti Indlands, verður a.m.k. að kenna þeim 
að lesa og skrifa. Það verður að gera þúsund- 
unum, sem enn láta fyrirberast á gangstétt- 
um borganna og í stráhýsum þorpanna, kleift 
að búa í húsum. Börn hins nýja Indlands verða 
að fá nægan mat til að ná eðlilegum þroska. 
Fyrst þegar menn hafa fengið a.m.k. lágmarks 
menntun og efnahagslegt frelsi, er tímabært 
að ætlast til, að menn hafi tíma og ástæður til 
að sinna heimspeki, bókmenntum og listum. 

Þessi kynslóð og hin næsta þurfa á öllum 
kröftum sínum að halda í hinni þjóðfélagslegu 
og efnahagslegu uppbyggingu landsins. Hin 
þriðja kynslóð mun snúa aftur til hins forna 
menningararfs, — ekki sem fámennur hópur, 
heldur þjóðin í heild. 

Á okkar tímum geta austur og vestur skipzt 
á stórum og dýrmætum gjöfum. Þau vísindi 
og þær þjóðfélagsumbætur, sem Vesturlönd 


20 



hafa skapað í blóðugum fæðingahríðum nýrra 
tíma, má engan veginn vanmeta. Án þess að 
austrið þiggi þá gjöf og tileinki sér þjóðfélags- 
umbætur og vísindi vestursins, á austrið sér 
enga framtíð — engan líkama. 

Ef Vesturlönd hafna gjöf austursins — fram- 
lagi þess í trú og heimspeki, verður menning 
þeirra hol og innantóm og maðurinn hjól í 
fullkomnu segulverki án anda og sálar. 

Hin nýja menning framtíðarinnar rís í þess- 
ari baráttu andstæðra afla. Þessum viðskipt- 
um lýkur hvorki með sigri austurs né vesturs. 
Afleiðing þeirra verður ný menning, sem stend- 
ur bæði þeirri gömlu austrænu og vestrænu 
menningu framar. 

Um aldir hafa Vesturlönd beitt öllum kröft- 
um sínum að því hlutverki sínu að finna hinni 
nýju menningu framtíðarinnar hæfan líkama. 
Enn fleiri aldir hefur austrið einbeitt sér að 
þeirri köllun sinni að fá manninn til að upp- 
götva sál sína. 

Við, sem nú lifum, sjáum umbrot og bylt- 
ingar alls staðar í kringum okkur, vegna þess 
að við lifum í aftureldingu þeirra tíma, þegar 
þetta tvennt skal mætast og skapa nýjan heim 
og nýja menningu. 


21 



R I G - V E D A 


UM SÖMU MUNDIR og spámenn ísraels 
skráðu hin fyrstu blöð heilagrar ritningar og 
egypzkir prestar færðu í letur bók hinna 
dauðu, þá bók er vera skyldi sálum framlið- 
inna leiðárvísir um rétta framgöngu og rétt 
svör við spurningum konungs dánarheima, 
þegar sálin var þar vegin á vogarskálum í höll 
hans, eftir för hennar til jarðarinnar, — um 
sömu mundir og þó líklega heldm* fyrr var 
ljóðabókin Rig-Veda samin. 

Skáldin, sem hana ortu, höfðu aldrei séð 
bók. Rig-Veda var fyrsta bók hins hvíta kyn- 
stofns (Aríanna) og er líklegast elzta bók ver- 
aldarinnar. Um hana segir hinn lærði þýzki 
fræðimaður, sem fróðastur er Vesturlandabúa 
um indverska heimspeki, prófessor Max Múll- 
er: ;,Meðal hinna mörgu bóka, sem geyma sögu 
hins ariska kynstofns, skipar Rig-Veda önd- 
vegi um allar aldir. Hún er elzta bókin í bók- 
hlöðu mannkynsins, eldri en Zend Avesta og 
Hómer“. 

Vafalaust má þó teljast, að skáldskapur hafi 

22 







verið iðkaður öldum saman fyrir daga þessar- 
ar bókar. I Rig-Veda hefur ljóðagyðjan þegar 
slitið barnsskóm sínum. f ljóðum þessarar bók- 
ar er ekki að finna einkenni byrjandans. Tamn- 
ing máls og meðferð yrkisefna hafa þar náð 
þeirri fullkomnun, sem hinar- fyrstu kyn- 
slóðir skáldanna hefðu ekki getað skapað. Um 

þessi ljóð Rig-Veda segir próf. Mac Donald m. 

% 

a.:_ „Þessi ljóðræni skáldskapur, sem er miklu 
eldri öðrum bókum í sögu hins indó-evrópska 
kynstofns, einkennist, svo gamall sem hann 
þó er, af fágun og fegurð í hugsun ■ og leikni í 
meðferð máls og háttar“. 

En hve gamall er þá þessi elzti skáldskap- 
ur sögunnar? Aldur hans veit enginn nákvæm- 
lega. Vissa er þó fyrir því, að bókin sjálf er 
ekki yngri en 3500 ára gömul, en kvæði henn- 
ar vafalaust miklu eldri. Sumir indverskir 
fræðimenn telja ljóðin 5000 ára gömul, aðrir 
allt að því 8000 ára (Tilak t.d.) Prófessor Joc- 
obi telur þau a.m.k. 6500 ára og byggir það 
á stjarnfræðilegum útreikningum. 

Veda-bækurerufjóraraðtölu, Rig-Veda, 
Yajur-Veda (sem skiptist í hina hvítu 
og svörtu Yajur-Veda), Sama-Veda og 
Atharva-Veda. 

23 


C^i ;ti{J jti nryí 




Þegar Aríar komu til Indlands, var þar fyrir 
þjóð, er stóð á háu menningarstigi og hafði 
þroskað með sér trúarhugmyndir og venjur á 
ýmsan hátt ólíkar þeim, sem Aríarnir fluttu 
með sér til hinna nýju heimkynna. Til að vega 
upp á móti þessum trúarhugmyndum heima- 
þjóðarinnar (Dravidanna) er talið að Rig-Veda 
hafi verið sett saman. 

Yajur-.Veda og Sama-Veda hafa lítið sjálf- 
stætt gildi. Þær eru að mestu endurómur úr 
Rig-Veda og voru handbækur ætlaðar til söngs, 
sem sunginn var við ýmsar helgiathafnir, þeg- 
ar guðunum voru færðar fórnir eða þegar 
mjöðurinn sóma var búinn til drykkjar. 

Atharva-Veda er framlag hins gamla Ind- 
lands til hinnar nýju menningar, sem reis með 
komu Aríanna. Margar fomar trúarhugmynd- 
ir lifa þar áfram í samfélagi við hina nýju guði. 
— Af þessum orsökum var Atharva-Veda lengi 
ekki viðurkennd sem Vedabók. Frá bók- 
menntalegu sjónarmiði stendur hún þó aðeins 
Rig-Veda að baki. 

Hver Veda-bók skiptist í þrennt: M a n t r a s, 
ljóð eftir ýmsa höfimda, sem sett voru saman 
í kvæðasafn er nefnist Samhita (sam = sam- 
an, hita = setja), Brahmönur, sem fjalla 

24 






um boðorð og helgisiði, og loks Uphanis- 
h a d a , sem f jalla um heimspeki. 

Mönturnar eru þannig trúarljóð, samin af 
skáldunum. Brahmönm’ eru lög og kreddur 
trúarinnar, samin af prestunum. Uphanishad- 
ar eru andi trúarinnar, túlkaður af heimspek- 
ingum. 

En í Rig-Veda eru ekki aðeins trúar- og 
heimspekiljóð í ætt við Völuspá óg Hávamál. 
Þar er einnig að finna ljóð um siði og hætti 
Aríanna, bardagaljóð og ljóð um brúðkaup og 
jarðarfarir. — Skáldin yrkja um bóndann, sem 
erjar landið með plóg og herfi, haka og hlú- 
jámi, um akrana og vatnsveitumar, sem not- 
aðar voru um þurrkatímann til að bjarga upp- 
skemnni frá eyðingu, og um nautpeninginn og 
brunnana, sem gáfu honum líf eftir að áin var 
þomuð upp. Þau kváðu um stríðsvagna óg úxa- 
kerrur og vopn, sem slegin voru úr málmi. 
Þau ortu lofkvæði um hreysti ættarhöfðingj- 
ans, er mætti sem fulltrúi ættsveitarinnar á 
„alþingi", og um konunginn, sem þar var kos- 
inn af þessum fulltrúum. 

En framar öllu öðru ortu þau þó um gúð- 
ina. í ljóðum Rig-Veda er að finna fyrstu goða- 
fræði heimsins og þangað sækir goðafræði 


25 




Grikkja og Rómverja og norræn goðafræði 
drjúgan efnivið. Það er að vísu vafasamt að 
tala um uppruna hugmynda og enn vafasam- 
ara að fullyrða, að þær eigi sér yfirleitt nokk- 
urt algilt upphaf. En eftir þeim bókum, sem 
menn verða að sækja þekkingu sína til, er 
ljóst, að jafnvel sjálft hugtaki guð kemur 
fyrst fram í þessari bók og berst þaðan vestur 
á bóginn frá Indlandi. — í Rig-Veda er guð 
nefndur sanskrítarorðinu Deva (af div = 
_ skína) og merkir birtu eða ljós. í grískri goða- 
fræði er bæði hugtakið og orðið fengið að láni 
og faðir guða og manna er þar kallaður Zeus 
(Seifur). Þegar þetta hugtak nær Rómaveldi, 
fær það nafnið Deus og í norrænni goðafræði 
nefnist það Týr. 

Af þessu dæmi einu má sjá hver áhrif þess- 
arar bókar hafa verið á vestræna menningu. 
Efni margra kvæða hennar eru endursögð beint 
eða óbeint með vestrænum þjóðum og jafnvel 
Edda og Rig-Veda eiga margt sameiginlegt. 
nægir í því sanibandi aðeins að benda á skyld- 
leikann milli þeirrar skýringar, sem eddu- 
kvæði gefa á sköpun heimsins, og ljóðsins í 
Rig-Veda, sem fjallar um sköpunina og nefn- 
ist Púrúsa (heimsandinn). Kvæðið er þannig: 

26 





Þúsundhöföaður, þúsundeygur og þúsundfœttur var Púrúsa. 
Hann hélt öllum heiminum í faðmi sér. 

Púrúsa er allt þetta, allt sem var og allt sem verður. 

Hann er konungur eilifðarinnar. 

Slik er stærð hans og meira en þetta er Púrúsa. 

Fjórðungur hans er veröldin, hitt er á himnum. 

Þrír fjórðungar hans risu til himins. 

Fjórðungur hans féll niður til jarðar. 

Þar óx hann og varð öll veröldin, 

bæði það, sem tekur til sín næringu og það sem enga fæðu tekur. 
Hann er faðir Viraj. 1 
Og Viraj er móðir hans. 2 3 
Eftir að hann var borixm, 

var hann þó að baki veraldarinnor eins og áður. 

Þegar guðirnir fórnuðu Púrúsa, 
sköpuðu þeir vorið úr merg hans. 

Úr hita' hans sköpuðu þeir sumarið. 

Haustið sköpuðu þeir úr fóminni. 

Sem fórn lögðu þeir Púrúsa á jörðina. 

Með Púrúsa fórnuðu guðirnir Sadhyum^ og spámönnum. 
Merg hans var safnáð. 

úr honum gerðu guðirnir fugla loftsins og dýr merkurinnar, 

— einnig þau, sem i þorpum búa. 

Úr þessari fórn urðu kvæði og söngvar til, 
hættir og helgiljóð. 

Með henni eru fákar fæddir 
og allt sem tvær raðir tanna hefur, 
geitur, ær og kýr. 

Þegar þeir limuðu Púrúsa sundur, 
í hve marga hluta var honum skipt? 

Hvað varð af munni hans og örmum hans, 
lendum hans og fótum? 

Brahmanar (kennimenn) urðu til úr munni hans. 


1) „Viraj" hið gagnstæða kyn, sem síðan skapar hinn ytri 
heim með Púrúsa. 

2) Þegar Púrúsa er endurborinn af Viraj, birtist hann í 
tengslum við efnisheiminn. 

3) Ákveðin tegund guða. 


27 


C^T ,’ 1 




Rajanyar (stjórnendur og hermenn) úr örmum hans. 

Vaisyar (kaupsýslu-, iðnaöarmenn og bændur) úr lendum hans. 
Sútrar (þrælar) úr fótum hans. 

Tunglið varð til úr anda hans, 
sólin úr auga hans, 

Indra og Agni úr munni hans, 

Vayu (stormurinn) úr andardrætti ha ns. 

Úr nafla hans varð miðhiminn til. 

Úr höfði hans upphiminn. 

Jörðin úr fótum hans. 

Þannig sköpuðu guðirnir heiminn. 


Skáld Rig-Veda voru náttúrudýrkendur. Þau 
ortu um sólina, sem rís á hverjum morgni og 
, vekur allt af svefni næturinnar. — I fegurð 
morgunsins sáu þau hinn dularfulla mátt, sem 
vekur líf óg kæti, og að baki þessarar fegurð- 
ar þóttust þau sjá guðdóminn. — Og þau sköp- 
uðu gyðju úr f fegurð morgunsólarinnar og 
nefndu hana Ushas, morgungyðju (Ushas er 
skylt Eos í grísku og Aurora í latínu). Hún 
var einnig nefnd dóttir himinsins. Þau köll- 
uðu hana jafnvel móðir guða og andlit hins 
eilífa, og þau töluðu um hana sem tákn allra 
fórna. 

Or stjörnum næturinnar sköpuðu þau gyðj- 
una Nótt. Hún rekur svartnættið á flótta með 
ljósinu, sem stafar af skartklæðum hennar og 
gimsteinum, stjörnum og mána. Hún kallar 
bóndann heim af akri sínum, heim til þorpsins, 

28 


CqR 



og menn og dýr taka á sig náðir undir skikkju 
hennar. Einnig hún er dóttir himinsins og syst- 
ir Morgungyðjunnar. 

Úr fegurð himinsins sköpuðu þau guðinn 
Varuna (það orð er af mörgum talið skylt 
Ouranos á grísku og Ahuramazda, guð ljóssins 
á persnesku). Himininn er feldur hans. Var- 
una verður síðar guð laga og réttar og guð 
refsingarinnar, sem þó er alltaf reiðubúinn að 
fyrirgefa þeim, er yfirbót gera. — Og hann 
verður einnig guð hins mikla lögmáls Rita, 
sem Lao Tze kallar T a o. Því lögmáli lýtur 
öll tilveran. Það heldur himintunglimum á 
braut sinni, það veldur komu árstíða og komu 
dags og nætur. Allar hinar reglubimdnu hreyf- 
ingar náttúrunnar eru lög þess, og þau lög eru 
óhagganleg og eilíf. Fyrir þeim verða jafnvel 
guðirnir að beygja sig. Þegar þetta lögmál síð- 
ar var yfirfært á mannlega breytni, varð sið- 
fræði til. Og Varuna guð lögmálsins Rita verð- 
ur þess vegna einnig guð refsingarinnar, sem 
sér um, að hvert víxlspor. af óhagganlegum 
brautum samræmisins verði máð út með vendi 
þjáningarinnar og einstaklingurinn knúinn aft- 
ur inn á hinar réttu brautir. 

Úr ljósinu, sem nátengt er himninum, sköp- 


29 




uðu skáld Rig-Veda guðinn Mitra. Hann er 
jafnan í för með Varuna. 

Úr sólinni sköpuðu þau guðina Surya, Pus- 
an og Savitr. — Surya verður síðar guðinn 
Visnu — ein hlið hins þríeina guðs. 

Savitr er ekki aðeins sól dagsins, heldur einn- 
ig hin ósýnilega sól næturinnar. Hann er hinn 
hvíti ás, ljóshærður og gullineygður. 

Pusan er guð búenda, verndar akra og engi og 
vakir yfir nautpeningnum. 

Úr helgum loga altarisins, ljósum himinsins 
og eldingunum sköpuðu. skáldin guðinn Agni. 
Honum Var ætlað að flytja fórnina til hins 
æðsta máttar og veraþ annig boðberi, sem flyt- 
ur bænir manna til hæða. . 

„Ó, Agni“, yrkir eitt skáldanna — „þiggðu 
þennan við, sem ég flyt þér, logaðu glatt og 

J 

sendu úr faxi þínu helgan reyk þinn til efstu 
himna og lát hann renna saman við geisla sól- 
arinnar“. 

Úr regninu sem fellur niður á þyrsta jörð- 
ina og bjargar uppskerunni undan svíðandi 
tungum þurrksins og mannfólkinu úr greip- 
um hungurvofunnar, sköpuðu skáldin guðinn 
Indra. Hann er borinn í skýjum og er einnig 
guð stormsins og eldingarinnar. Með elding- 

30 


GW 



I 


una að vopni sigrar hann meinvætti þurrks- 
ins (Vritra) og blóð hans fellur til jarðar. 

Indra varð stríðsguð Aríanna í baráttu þeirra 
við þær þjóðir, sem fyrir voru í landinu. Án 
hans gátu þeir ekki sigrað í orustu. Hann á 
einnig í höggi við guði hinna innfæddu, m.a. 
Krisna, sem síðar (eftir að Bagavad Gita var 
rituð) verður einn helzti guð Indlands. 

Hvar serti stríðsguðinn Indra fer, er vínguð- 
inn Sóma sjaldan fjarri. Aríarnir virðast hafa 
verið drykkfelldir nokkúð, eins og títt er um 
„víkinga". Þjóðdrykkurinn var eins og vínguð- 
inn nefndur Sóma. Skáldin kölluðu drykkinn 
guðaveig, því að þau álitu, að guðirnir drykkju 
sýnu meira en mennirnir. Þau héldu fram, að 
drykkurinn gerði hugann skýrari, innsæi dýpra 
og fyllti menn guðmóði. Sum skáldanna litu 
þó á vínið aðeins sem tákn guðdómsins, líkt 
og margir persneskir dulhyggjumenn hafa gert, 
og fyrir þeim hafði drykkja táknræna merk- 
ingu ekki ósvipað og vínneyzla við altaris- 
göngur í kristnum sið. Heimspekingurinn 
William James hefur á sama hátt á okkar 
tímum haldið fram, að vitund drukkins manns 
sé á vissan hátt í ætt við andlega reynslu 
djúphyggjumannsins. — Við verðum þó að líta 

31 







svo á, að yfirleitt hafi skáldunum aðeins þótt 
sopinn góður og notað trúna sem afsökun 
fyrir drykkju sinni, líkt og Forn-Grikkir 
drukku í blóra við guðinn Bakkus og Persar, 
sem drukku full Haoma, eða þá norrænir vík- 
ingar, sem hófu gleðskap sinn með því að lyfta 
hornum sínum Öðni til heiðurs. 

Eitt skáldanna segir svo í kvæði, sem til- 
einkað er vínguðnum, Sóma: 

Flyt mig, ó, Sóma f til bústáðar sólarinnar, 

til hins eilífa heims.'tar sem ljósið aldrei slokknar. 

Flyt mig þangað sem Yama rœður ríkjum.— 
til hinna leyndu bústaða himinsins, 
til hinna miklu vatna, 
og lát mig dveljast þar að eilífu. 

Flyt mig þangað, þar sem lifið er frjálst, 
til híns þriðja himins himnanna, 
til hins ljósa heims, 
og lát mig dveljast þar að eilifu. 

Flyt mig til heims vonarinnar og draumsins, 

til landsins þar sem hinn gullni bikar Sóma er drukkinn, 
og lát mig dveljast þar að eilífu. 

til landsins sem á gnótt veizlufanga, þangað sem gleðin býr, 
Flyt mig þangað, sem hamingjan býr og gleðin ræður ríkjum, 
þár sem draumur alira drauma rætist, 
og ger mig þar ódauðlegan. 


Þannig létu skáld Rig-Veda fák sinn geysa. 
úr fyrirbrigðuxn náttúrunnar tókst þeim að 
skapa 333 guði og gyðjur. 

Sumir, sem hafa aðeins yfirborðsleg kynni 
af þessum bókmenntum, halda að enginn mun- 




32 



ur sé á þessari náttúrudýrkún og animisxna, 
trúnni á stokka og steina. Aðrir halda þvx 
fram, að skáld Rig-Veda trúi á marga guði og 
trú þeirra sé fjölgyðistrú. 

I landi eins og Indlandi á öld Veda-bóka, 
þar sem ólíkir menningarstraumar mætast, er 
rétt að gera ráð fyrir, að mai’gar og ólíkar trú- 
arhugmyndir hafi dafnað hlið við hlið með 
hinum mörgu trúarflokkum, sem þar voru til, 
bæði fornum og nýjum. I Veda-bókum má 
þéss vegna finna flest fórm trúarinnar. Rétt 
er að gera ráð fyi’ir, að á þeirri tíð, eins og enn 
í dag, hafi verið til fjöldi manna, sem trúði á 
persónulega guði. En því oftar sem maður les 
þessi kvæði, þeim mun sannfærðari verður 
maður um, að mörg skáld Rig-Veda trúa að- 
eins á einn guðdóm, þótt sá guðdómur hefði 
margar hliðar og gangi undir ýmsum nöfnum. 
Stundum er þessi æðsti máttur ávarpaður sem 
„Hann“, stundum sem „Hún“, stundum sem 
„Það“. 

Hvað þetta >r Það“ var, vissu þeir ekki, og 
skáld Rig-Veda tileinkuðu því stxmdum kvæði 
sín hinum óþekkta guði. — En náttúruna skildu 
þau og töldu sig skynja í henni og að baki 
hennar andardrátt þessa óþekkta guðs. 

33 






Nátturufyrirbrigðin urðu þeim þannig glugg- 
ar guðdómsins, og gegnum þessa glugga töldu 
þau sig sjá hið bjarta ljós heimsins í og að baki 
allra lita. — Andann í og að baki allra veralda. 

En þennan guðdóm, sem var ofar mannleg- 
um skilningi, þekktu þau ekki, aðeins leiðirn- 
ar, sem til hans lágu; fyrirbrigði náttúrunn- 
ar. Þessi fyrirbrigði voru mörg og takmörkuð. 
En þau ein veittu þeim innsýn í guðdóminn. 
Úr hverju þeirra sköpuðu þau guð. Þess vegna 
urðu guðimir eins og náttúrufyrirbrigðin marg- 
ir og takmarkaðir. En í náttúrufyrirbrigðun- 
um og að baki þeirra, í öllum hinum mörgu 
guðum og að baki þeirra var guðdómurinn 
einn og ótakmarkanlegur: Aditi, . Brahma, 
Atma. Takmarkaðir menn skilja aðeins hið 
takmarkaða. Þess vegna birtist guðdómurinn 
þeim í mörgurn gervum, í líki margra guða. 

Höfundar Rig-Veda trúa á annað líf eftir 
dauðann. Þar er þó að vísu ekki hægt að finna 
jafnnákvæmar hugmyndir um tilveru annars 
heims eins og síðar varð. 

Aríarnir voru sigurvegarar. Þeir voru ánægð- 
ir með þennan heim og hugsuðu lítið um þann 
næsta eins og oft vill verða um þá, sem vel 
vegnar. Trúhneigð er jafnan meiri meðal fá- 

34 



r cJ ítx nrwí 


I 


tæklinga en sigurvegara. Aríarnir voru gleði- 
menn og vildu njóta lífsins sem bezt þeir 
kunnu. Hugmyndir þeirra um himnaríki voru 
líkt og hugmyndin um Valhöll bundnar jarðn- 
eskum munaði eins og þeir þekktu hann best- 
an. 

Yama (í Zend Avesta hinni persnesku Yma) 
er konungur dánarheima og hinnar hnígandi 
sólar. Hann var hinn fyrsti maður, sem fann 
leiðina til þessa lands hinna framliðnu. Þar 
ríkir hann sem húsbóndi og konungur og hýs- 
ir þann, sem að garði ber. Ríki hans var nefnt 
land feðranna. Sagt er, að þegar menn safn- 
ist til feðra sinna, liggi för þeirra yfir vatn og 
brú. Aðeins góðir menn komast þessa leið. 
Vondir menn fara til helheima, sem eru mýrk- 
ir staðir og lágir. 

í Satapatha Brahmana er því haldið fram, 
að sálin eftir andlátið verði að ganga milli 
tveggja elda inn í annan heim. Sá eldur brenn- 
ir vonda menn, en vinnur góðum mönnum 
ekki mein. Þar er því einnig haldið fram, að 
pund hvers manns sé eftir dauðann vegið á 
vogarskálum og hljóti menn laun eða refsingu 
annars heims eftir verkum sínum á jörðinni. 
Sagt er, að á þennan hátt sé úr því skorið, 

35 


C3p,Ví 5 t ríí jti invt 




hvort menn fari til himnaríkis, helheima eða 
verði sendir til jarðarinnar aftur. 

Skáld Rig-Veda halda fram, að maðurinn 
hafi ódauðlega sál (Manas). Sálin er sögð að- 
setursstaður hugsana og tilfinninga. Hún býr 
í hjarta manns. Annað orð, sem notað er um 
sálina, er Atman. Atman er í fyrstu hinn lif- 
andi andardráttur mannsins. En skáldin eru 
ekki ánægð með þá skýringu. Þau víkka hug- 
takið og láta það einnig mérkja blóðið í æðum 
manria, sem fóstrar og viðheldur lífinu. Loks 
komast þau að þeirri niðurstöðu, að Atman 

i 

og sjálfur heimsandinn— innsti kjarni tilver- 
unnar — sé eitt. 

Heimspeki á sér ekkert upphaf fremur en 
hugmyndir yfirleitt. En þeir menn, sem halda, 

t 

að upphaf lista, bókmennta og heimspeki sé 
að finna í bókum, munu uppgötva vöggu heim- 
spekinnar í þessum ljóðum Rig-Veda. — Heim- 
speki hefst með spurningunni um uppruna og 
eðli tilverunnar. — Hver hefur skapað him- 
in og jörð? Sumir svöruðu: „Guðirnir". Öðr- 
um fannst gátan þó ekki ráðin. „Hvað eru 
þessir guðir og hvaðan koma þeir ?“ „Veit 
nokkur, hver skapaði guðina eða hvernig þeir 
voru skapaðir?" „Var himinninn skapaðui' á 

36 



undan jörðinni?“ „Hvernig sköpuðu guðirnir 
himin og jörð — og úr hverju?“ — Sumir 
svöruðu, að guðirnir hefðu byggt allt þetta líkt 
og smiðir reisa hús úr viði. En þeir, sem 
voru heimspekilega sinnaðir, voru heldur ekki 
ánægðir með þessa skýringu. „Hvar óx það 
tré“, ortu þeir, „er guðirnir notuðu sem efni- 
við í slíka byggingu?“! 

Á þennan hátt hófst leit þeirra að hinni 
fyrstu orsök, sem setti veröldina á hreyfingu. 
Eða var hún sett á hreyfingu?. Getur nokkuð 
valdið hreyfingu, nema hreyfingin sjálf? Hef- 
ur algjör kyrrstaða nokkurn tíma verið til, og 
er nokkur ástæða til að leita hinnar fyrstu 
orsakar, upphaf s hreyf ingarinnar ? Getur hreyf- 
ingin ekki verið eilíf? Og var nokkur sköpun 
til? Var ekki sköpunin, tilveran, líka eilíf? 
„Tilveran hlýtur að hafa átt sér upphaf“, sögðu 
aðrir. En þeir voru óðara spurðir: „Hvað var 
áður en tilveran varð til, — var það tóm, ginn- 
ungagap — eða?“ 

Og þegar hér var komið, þraut orðaforða 
þeirra um stund, því að enn var ekkert orð til 
yíir hið ótakmarkanlega. Skáldin sáu, að 
óskynsamlegt var að segja, að tilveran hafi 
verið sköpuð úr engu. Hins vegar vildu sum 


37 






skáldin trúa því, að hún hafi verið sköpuð af 
guðunum og fyrir daga þeirrar sköpunar gat 
því þessi tilvera ekki verið til! Hvaða lausn 
fundu þau þá á gátu sköpunarinnar? Eitt 
skáldanna kemst endanlega að þeirri niður- 
stöðú, .að í „upphafi“ hafi hvorki verið til ver- 
öld — né heldur tóm eða ginnungagap. Þá 
voru aðeins hin mildu vötn. Eitthvað utar og 
ofar mannlegu hugmyndaflugi, eitthvað sem 
skynsemi manna nær ekki til. Skáldið efast 
jafnvel um, að sjálfur guð þekki þennan leynd- 
ardóm sköpunarinnar. Það kveður: 


>á var hvorki það sem er, né það sem er ekki. 
Þá var hvorki loft né himinn að baki þess, 
Hvað var? Hvar? Stjórnað af hverjum? 

Var vatnið hið mikla djúp? 

Þá var hvorki dauði né eilifð. 

Engin skil voru dags og nætur. 

„Það“ andaði án andardráttar. 

Handan þess var ekkert. 

Sjálft myrkrið var myrkri hulið. 

Allt var sær án ljóss. 

„Það" duldist í tóminu 
og fæddist í líki þessarar tilveru 
fyrir tilstyrk hitans. 

Ástin kom til þess. 

Hún var grein af meiði hjartans. 

Skáld, sem leituðu vizku hjartans, 
fundu takmörk þess, sem er 
í þvi, sem er ekki. 


38 




cj-nna-t 



Ofinn var strengur úr geislum. 

Var nokkuð fyrir ofan? Var nokkuð fyrir neðan? 

Til var sköpun og til voru öfl. 

Kraftur hið neðra. Vilji hið efra. 

Hver veit þá f hver hefur skapað þetta,, 

hvaðan þessi veröld hefur komið? 

Guðirnir eru yngri en þessi sköpun. 

Hver veit þá, hvaðan hún er komin? 

— Hann, sem allt þetta er komið frá; 

hvort sem hann skapaði það eða skapaði það ekki 

— hinn hæsti andi á hinum haesta himni — 

— hann veit r -eða veit hann það ekki? 

% 

Skáld Rig-Veda leituðu ekki aðeins að hinni 
fyrstu orsök heimsins, — ef hún var þá til — 
heldur einnig að þeirri lind guðdómsins, sem 
allir guðirnir eru runnir frá. Þau tóku að skipta 
hinum mörgu guðum í stærri og stærri flokka 
í guði jarðarinnar, x guði sólarinnar, í guði 
loftsins og guði hinna æðstu himna. Loks 
kváðu þau upp úr um það, að til væri aðeins 
einn guð. Eitt skáldanna segir: 


Þvi, sem er eitt (ekam santam), gefa vitrir menn mörg nöfn 
Þeir kalla það Agni, Yama, Matarisvan“. 

Þeii* kaJla hann Indra, Mitra, Varúoa, 

Agni og hinn vængstyrka Grautman. 


Fom-Egyptar og spámenn ísraels komust að 
sömu niðurstöðu: „Drottinn skapari þinn er 
einn.“ en í Palestínu var þessum skilningi náð 

39 






eftir blóðug stríð við aðra guði, valdbeitingar 
og ofsóknir. Á Indlandi varð þessi þróun aft- 
ur á móti árekstralaus. Hinir mörgu guðir 
höfðu þar aldrei verið, annað en mismunandi 
tákn hins eina, og skáld Rig-Veda voru upp 
úr því vaxin að deila um, hvert hinna mörgu 
nafna guðdómsins væri hið eina rétta. En hinn 
eini guðdómur skálda Rig-Veda var ekki karl- 
maður eins og guð ísraels. Hann var ekki einu 
sinni í mannsmynd. — Um þetta segir próf. 
Max Miiller: „Áður en söfnun Rig-Veda Sam- 
hita lýkur, hefur sú sannfæring skapazt, að 
til væri aðeins einn guð, hvorki karlkyns né 
kvenkyns, — guð ofar eiginleikum og persónu- 
leika mannlegrar náttúru, en engu að síður 
var í raun og veru átt við þennan guð með 
nöfnum slíkum sem Indra, Agni, Matarisvan 
... í sannleika sagt höfðu skáld Rig-Veda sett 
fram sömu hugmynd um guðdóminn og nokkr- 
ir kristnir heimspekingar í Alexandríu báru 
fram síðar, en er jafnvel í dag ofar skilningi 
inargra þeirra, sem kalla sig kristna“. 

Loks með hugmyndinni um hinn eina guð 
eignuðust skáldin orð um hugmynd, sem lengi 
hafði vakað óljóst fyrir þeim, en þau aldrei get- 
að fyllilega mótað. Þau eignuðust orð, hið 

40 





fyrsta orð allrá tungumála um hið ótakmark- 
anlega og eilífa; hið absoluta. Þetta orð 
var a diti: 

Aditi er upphiminn. Aditi er miðhiminn. 

■ Aditi er faðir, móðir og sonur. 

Aditi eru allir guð ; rnir, allir kynþættir manna, 
allt sem er, og allt sem verður. 

✓ 

Og í ljósi þessa skilnings sköpuðu skáld- 
in nýtt gúðaheiti — Hiranyagarbha (síðan 
Brahma) — hinn gullna frjóanga, sem er kjarni 
allrar tilveru. Eitt þeirra kveður: 

■ 

Eins og gullinn frjóangi reis hann í upphafi; 
hinn eini guð allrar tilveru. 

Hann skapaði jörðína og himininn. 

Hvaða guð eigum við að tilbiðja með fórn okkar? 

Hann gefur okkur anáa, hann gefur okkur styrk. 

Allt lýtur orði hans, jafnvel guðirnir. 

Skuggi hans er dauðinn og eilifðin. 

— Hvaða guð eigum við að tilbiðja með fórn okkar? 
Hann er hinn eini konungur veraldarinnar, 
alls sem anda dregur. alls sem vakiv og sefur. 

Hann er hinn eilifi guð alls, bæði manna og dýra. 

— Hvaða guð cigum við að tilbiðja með fórn okkar? 

Tign hans og veldi sýna þessi snæviþöktu fjöll, 
hafið og hinir djúpu og duldu straumar. 

Hönd hans eru þessar víðu lendur. 

— Hvaða guð eigum við að tilbiðja með fórn okkar? 
Hann gerir himnana bjarta og jörðina trausta. 

Hann skapaði hinn efsta himin. 

Hann skapaði geiminn. 




41 



— Hvaða guð eigum við að tilbiðja með fórn okkar? 
Þegar hin miklu ágústvötn komu 
með frjóanga tilverunnar í faðmi 
kviknaði loginn og lífsandi guðanna varð til. 

— Hvaða guð cigum við að tilbiðja með fórn okkar ? 

Ljóð Rig-Veda eru þannig upphaf hinnar 

skráðu heixnspeki Indlands. I, þeim er að finna 

. ‘ 

upphaf allra gnmdvallarhugmynda hennar í 
sinni frumstæðustu rnyhd: 

I þessum ljóðum reyndu skáldin að öðlast 
innri trúarlega reynslu með bæninni og með 
söngvum, sem þau ortu til hinnar rísandi sól- 
ar, til sólsetursins og til dagsins, þegar sól fór 
hæst. — Þessi leit inn á við þróast síðar upp í 
þá heimspeki, sem almennt er kölluð yoga. 

Fórnarljóð Rig-Veda vaxa smám saman og 
verða hin viðurkennda guðfræði prestastétt- 
arinnar. Ljóðið um hinn gullna frjóanga Hir- 
anyagarbha verður upphaf heimspekinnar um 
samband guðs við veröldina. 

Kenningin um Rita, lögmál samræmisisins, 
sem heldur öllum hlutum á braut sinni, þró- 
ast síðar upp í karmaheimspekina og hún leið- 
ir aftur á vissan hátt til kenningarinnar um 
hringferðir mannssálarinnar um hinar þrjár 
veraldir, kenningarinnar um dauða og endur- 
fæðingu. 


42 



Með þessum ljóðum eru fyrstu sporin á leið 
lífsskilningsins stigin. Það hvílir ferskur morg- 
unsvali yfir vötnunum. Skáldin eru frjáls. Þau 
eru ekki beygð af valdboði neins harðstjóra. 
Þau lúta ekki einokun neinna trúarbragða. 
Vald prestanna var þá ekki til. Ekkert goða- 
líkneski né hof hafði verið reist. Þau óttast 
ekkert vald, hvorki á himni né jörðu. Engin 

i 

yrkisefni og engar hugmyndir eru þeim tabú, 
sem ekki má ræða. 

Meistarinn frá Nazaret var ekki borinn í 
kristnum söfnuði og játaði engin trúarbrögð, 
heldur sat hann við sjálfa uppsprettu trúar- 
innar og nam þar lærdóm sinn. Sú uppspretta 
og hann sjálfur var eitt. Einmitt vegna þessa 
frelsis gat hann orðið höfundur trúarbragða 
og kennt mönnum hin æðstu lífssannindi. 

Meistari Búdda játaði engin trúarbrögð, en 
nam lífsspeki hinnar sömu uppsprettu trúar- 
innar í einveru Uruvelaskóga. Einmitt vegna 
þess að hann eins og Kristur þekkti anda trú- 
arinnar og var óf jötraður af hinum dauða bók- 
staf prestanna og ritninganna, gat hann vísað 
mönnum leiðina til fullkomnunar. 

Lao Tze og Múhammeð urðu trúarbragða- 
höfundar vegna þess, að þeir játuðust ekki und- 


43 





ir nein trúarbrögð og voru frjálsir til að leita 
hins sanna guðdóms óf jötraðir af trúarkredd- 

um, misskildum erfðakenningum og helgisið- 

# 

um, . 

* 

Skáld Rig-Veda áttu sér einnig þetta sama 
lýsigull, sem var og ér hyrningarsteinninn í 
öllum hinum háreistu mústérum aldanna. — 
Þau áttu sér andlegt og yeraldlegt frelsi. 


44 


■ Cí-,' 



I 


1 

p ■ - 

UPANISHAD 

4 ' 

t ■ 

LOKAKAFLI hverrar Vedabókar er kallaður 
upanishad. Bókstaflegaþýðirþaðað „setj- 
ast niður nálægt" (Upa ni sat). — En í dag má 
sjá á Indlandi hóp lærisveina í görðum, götum 
og á torgum sitja í hvirfingu kringum fræðara 
sinn og hlýða á það, sem hann hefur fram að 
færa. Uphanishad þýðir þannig þau fræði og 
þá heimspeki, sem kennd var í hinum forna 
indverska skóla. 

Þessar bækur eru sagðar 108 að tölu. Þær 
eru skráðar af mörgum og ólíkum -höfundum. 
Hinar elztu þeirra eru um það bil 3000 ára 

! gamlar og því skráðar fyrir daga Búdda. Hin- 
ar yngstu eru frá þriðju öldinni fyrir Krists 
burð. 

j p 

Um nöfn og ævi höfundanna vita menn 
næsta lítið. Á sama hátt og höfundar Islend- 
. ingasagnanna láta þeir ekki nafn síns getið, 
en tileinkuðu verk sín guðunum. 

Með upanishödum og með kenningu og bók- 

! 

j menntum Búddismans nær indversk heim- 
speki hátindi sínum. Þær eru þó ekki ný stefna 

f * 

1 45 

i 

t 


I 


C-vV'í * 


XT 





í indverskri heimspeki, heldur framhald þeirr- 
ar þróunar, seni hefst • með Veda-bókunum. 
Samhengið helzt órofið. Höfundar upanishad- 

I 

anna lögðu þó meiri áherzlu á að kenna mönn- 

4 

um rétta breytni, en skeggræða trúarsetningar 
gamalla ritninga. 

Trúarþulur og gamlar báenir töldu þeir hald- 
litlar og óvænlegar til skilnings og þroska. Og 
þeir virðast ekki heldur hafa borið neina sér- 
staka virðingu fyrir hinni þjónandi klerka- 
stétt sinna tíma. „Þeir, sem iðka messugerðir, 
halda að þeir séu menn lærðir og gáfaðir, en 
skjögiu þó raunai' áfram í ráðleysi líkt og 
blindur leiði blindan." — Stundum eiga þeir 
til að skopast góðlátlega að prestunum fyrir 
að gera sér trúna að atvinnu og afla sér á 
þann hátt matar og drykkjar. Þó eru þeir eng- 
ir uppreisnarmenn í trúmálum. Persónulega 
trúa þeir að vísu ekki á hina gömlu guði. Samt 
ráðast þeir aldrei gegn þeim né afneita þeim. 

Þeir líta á sig sem fræðara. Hæfur fræðari 
kannar fyrst hæfni og þroska nemenda sinna 
og hagar síðan fræðslu sinni eftir getu þeirra. 
Ef hann vill leiða þá'til dýpri og hærri lífs- 
skilnings, verður hann fyrst að stíga niður til 
þeirra eigin hugmynda og nota þær og aðra 


46 



I 


þekkingu þeirra og reynslu við útskýringar 
sínar og fræðslu uxn hinn æðri veruleika. Að- 
eins á þann hátt er honum unnt að koma nem- 
andahum í skilning um óhlutstæða heimspeki. 
Það er tilgangslaust að bera á borð fyrir menn 
meiri þekkingu en þeir eru færir um að til- 
eihka sér. 

Hugmyndirnar um hina gömlu guði voru 
fornar og rótgrónar í vitund manna. Það sem 
höfundar upanishadanna vildu kenna mönn- 
um, var, að til væri aðeins einn sannur guð, 
sem væri kjami allrar tilverunnar og hinn 
innri veruleiki í lífi hvers manns. Sjálfsþekk- 
ing var því hið sama og að skilja hinn eina 
guð. Þeirra hlutverk var að vísa mönnum leið- 
ina til sjálfsþekkingar, sem ein veitir friðlaus- 
um anda mannsins fullkomið frelsi og jafn- 
vægi. En nemandinn á erfitt með að tileinka 
sér óhlutstæðar hugmyndir. — Hann vill trúa 
á eitthvað áþreifanlegt, a.m.k. eitthvað nógu 
líkt honum sjálfum til að hann fái skilið. 

Fræðai'ar uphanishadanna gera sér fulla 
grein fyrir þessu. Þegar þeir vilja koma nem- 
anda sínum í skilning um, að til sé aðeins 
einn raunverulegur guð (á sanskrít Brahman), 
sem allir hlutir eru komnir frá, reyna þeir 

47 


Tríl^rr 





ekki þegar í stað að brjóta niður hugmynd- 
ir hans um hina inörgu guði, heldur segja þeir 
honum, að Brahman sé faðir guðanna, að frá 
honum séu allir guðirnir komnir, að Brahman 
og allir hinir mörgu guðir og allt annað í til- 
verunni sé hinn sami guðdóinúr. Þannig hyggj- 
ast þeir smám saman leiða nemandann frá hug- 
mynd hans um marga guði til hins eina. 

Meðan þessum skliningi er ekki náð, eru 
menn látnir í friði með a ð dýrka þann guð, 
sem þeim geðjast persónulega bezt að og er 
í mestu samræmi við þroska þeirra. 

Frumstætt náttúrubarn, sem á líf sitt og af- 
komu undir náð og miskunn náttúruaflanna 
og óttast storminn, sem tætir strákofa þess 
sundur og feykir jafnvel öllu þorpinu burt, eld- 
inguna, sem dauðinn heldur í hendi sér, — 
myrkur næturinnar fullt af galdri og illum 
öndum, villidýrum og ógnir skógarins, sem 
leynast í kræklóttum greinum, sem andsetn- 
ar eru af dísum og nornum. Þetta frumstæða 
náttúrubarn er látið í friði með að tilbiðja 
slönguguð, eða þá fljót eða tré, mánann eða 
sólina. Aðrir eru á sama hátt látnir í friði með 
að tilbiðja Visnu, Agni og Indra. 

En smátt og smátt reyna fræðarar upan- 


48 



ishadanna að snúa mönnum frá hinum mörgu 
guðum og með einföldum orðum og líkíngum 
að leiða menn til skilnings á sjálfum sér og 
hinum sanna guði, eða eins og þeir orða það, 
— „frá hinu óraunverulega til veruleikans, frá 
myrkri til ljóss, frá dauða til eilífðar“. 

■frlendingur nokkur, sem beðinn var að skil- 
greina ómælisgeiminn, svaraði því til, að ómæl- 
isgeimurinn væri tómur kassi — eftir að lok- 
ið hefði verið tekið af, botninn sleginn úr og 
hliðamar brotnar niður. Líkt og loftið í kass- 
anum er takmarkað frá öðru lofti er maður- 
inn skilinn frá uppruna sínum og hinu rétta 
eðli: guðdómnum. — Að taka lokið af, slá 
botninn úr og brjóta niður hliðar hinnar tak- 
mörkuðu tilveru sinnar, er sú leið, sem mann- 
inum er boðuð til að öðlast frelsi og endur- 
heimta sitt rétta ótakmarkaða eðli. 

Þennan samruna við guðdóminn, sem sál- 
in hefuur raunar alltaf verið hluti af, telja höf- 
undar upanishadanna hina æðstu hamingju 
lifsins. 

Ef maðurinn keppir að einhverju öðru lægra 
takmarki en þessu, veitir það honum aðeins 
stundarfrið. Mannleg fullkomnun verður að 
lokum takmark hvers einasta manns. En sú 


49 



fullkomnun er ekki þróun frá hinu „lægsta til 
hins hæsta“, þó svo kunni að virðast. Eins og 
guð er fullkominn, þannig hefur kjarni manns- 
ins, sjálf hans, alltaf verið fullkominn. En þó 
þessi guðlegi neisti búi í hverjmn manni, er 
hann þar ekki einráður. Hann vekur aðeins 
eilífðarþrá mannsins og bendir honum upp á 
við til hins háa takmarks. En remma moldar- 
innar ér í blóði : mannsins og gerir hann að 
hálfu dýr, hálfu mann og hálfu guð. Áður en 
maðurinn getur birzt, verður dýrið að vera al- 
gjörlega tamið og láta að stjórn hans. Áður 
en guðinn birtist, verður maðurinn að játast 
að fullu undir stjórn hans. 

Skynsemin getur ekki lyft manninum upp 
yfir stig dýrsins, því eins og hinn frægi þýzki 
heimspekingur Kant segir: „Það, að maðurinn 
hefur skynsemi, getur á ehgan hátt lyft hon- 
um upp yfir dýrið, ef hann beitir skynsemi 
sinni á sama hátt og dýrið beitir eðlishvöt 
sinni“. 

Á vissu stigi þróunar sinnar leita menn að- 
eins hins „veraldlega“. — f Chandogya upan- 
ishad segir: — „Og Virocana hélt til Asuranna 
til þess að boða þeim þá kenningu, að dýrka 
skyldi aðeins holdið, því að þeim, sem dýrk- 


50 




ar holdið og þjónar því, mun vel líða þessa 
herms og annars". 

En andi mannsins finnur þar enga varan- 
lega hamingj u. H a nn stefnir hærra og sættir 
sig ekki við að öðlast aðeins hverful .gæði fjár- 
muna og hóglífis: „Dauðinn mælti: — „Gott 
er eitt — þægilegt annað ... Þeiin, sem halda 
sig við hið góða, mun vel farnast, sá sem ký.s 
hið þægilega, nær ekki marki sínu“. 

„Fj ármunir gera engan hamingjusaman. 
Hygginn maður, sem þekkir eðli hins ódauð- 
lega, leitar ekki neins varanlegs í heimi hverf- 
ulleikans." ... „En þú, Nachiketas, ... þú hef- 
ur ekki gengið auðbraut veraldarinnar, þar 
sem svo mai’gir menn týnast“ (Kata upan- 
ishad). 

Meðan maðurinn vinnur. verk sín í eigin- 
gjömum tilgangi, veitist honum engin ham- 
ingja. Leiðin til sjálfsþekkingar og lífsham- 
ingju er rétt breytni, og rétt breytni er að lifa 
öðrum, en ekki sjálfum sér. 

Á þann hátt eru takmarkanir manna smám 
samanb rotnar niður og heimur þeirra verður 

■ * i 

víðari og bjartari. 

í sumum hinna yngri upanishada er því 
haldið fram að hægt sé að ná þessu marki með 

51 


, ,Vf 7 T r íí Tl vr.-.V 




meinlætalifnaði, en það er í andstöðu við anda 
og kenningu hinna gömlu uþanishada: Astæð- 
ur meinlætamannsins eru oft sjúklegs eðlis, 
eða þegar bezt lætur af eigingjömum toga 
spunnar. Hann afneitar heiminum og tekur 
engan þátt í þjáningum og lífi annarra manna. 
Hann hjálpar ehgum og er framvindu mann- 
kynsins gagnslaus, en reynir að öðlast mutki 
(lausn) sér einum til handa. — I öðru lagi nær 
hann ekki því marki eftir þessari leið,. og þó 
að því jafnvel stundum kunni að virðast náð, 
er það ekki varanlegt, því að markinu verður 
aðeins náð í samfélagi og samstarfi við aðra 
menn. 

En þó upanishadar hafi yfirleitt ekki trú á 
meinlætalifnaði, verða menn að losa sig við 
illar tilhneigingar. Menn mega ekki taka líf 
annars manns undir neinum kringumstæðum. 
Þeir mega ekki heldur stela, ekki heldur gefa 
sig á vald reiði eða illgimi, ekki haturs eða fé- 
grasðgi. — Upanishadar fordæma ekki kyn- 
hvötina. Henni er þar gefin víðtækari merk- 
ing en almennt er gert. Á Vesturlöndum er 
hún af ýmsum siðferðispostulum talin „óhrein“ 
og rót „syndarinnar“. Vitanlega er þessi kenn- 
ing um „óhreinleika og synd“ ekkert annað en 


52 



t 


afbrýðisemi og bældar hvatir, sem stíga í stól- 
inn dulbúnar hempu vandlætingarinnar og 
hylja hið rétta andlit sitt sem vandlegast und- 
ir grímu trúarinnar. Fræðarar upanishadanna 
líta á kynhvötina í öðru ljósi. Hún er miklu 
víðtækari en svo, að hægt sé að binda hana við 
eðlun mannfólksins eingöngu. í raun og veru 
er hún hinn rauði þráður allrar tilverunnar, 
hinar tvær andstæður, sem skapa allt líf. Hana 
er að finna frá hinu lægsta til hins hæsta. 
Hún er ekki synd, hún er hrein eins og sjálf- 
ur guðdómurinn. Og í innsta eðli sínu er hún 
ein af birtingum hans — hið skapandi afl, sem 
nær jafnt til hvatanna, tilfinninga hjartans og 
andans. Þetta skapandi af 1 er eitt og hið sama, 

Í 

þó að það birtist á ýmsum stigum. Það, sem 
hinir gömlu lærifeður kalla ást, á sér þrjú stig 
ólík að vísu, en er þó sama aflið. Þessi þrjú 
stig ástarinnar eiga sér líffræðilegar samstæð- 
ur — kynfæri, hjarta og heila. Þessi stig verka 
að sjálfsögðu hvert á annað, en eitt þeirra 
verður þó ráðandi í manneðlinu á hverjum 
tíma. Hið fyrsta stig ástarinnar er eingöngu 
að fullnægja girndinni (kama). Þetta stig 
kenna fræðarar upanishada, að menn eigi að 
umskapa og nota orku þess til að byggja upp 

j 53 





hið næsta, sem nefna mætti stig djúpra til- 
finninga, stig fórnfúsrar ástar, stig hjartans. 

Þegar það stig nær yfirtökum, brýtur hin 
djúpa hamingja þess niður alla eigingirni og 
sérhyggju, — og manneskjan lifir ekki leng- 
ur sjálfri sér. 

En þetta er ekki hæsta stig hennar. Það er 
venjulega bundið við konu, mann eða barn, 
en nær ekki nema að litlu leyti til veraldar- 
innar utan þess hrings. 

Hið þriðja og æðsta stig hennar er hugræns 
eðlis: góðvild og samúð, sem þekkir engin tak- 
mörk og nær til alls. Á þessu stigi kennir hún 
bezt skyldleika síns við guðdóminn. 

Þetta, sem gengur undir mörgum nöfnum 
á Vesturlöndum, kalla fræðarar upanishad- 
anna eitt. 

Sú krossfesting holdsins, sem boðuð hefur 
verið af ýmsum góðum mönnum í anda grískr- 
ar siðfræði, á litlum vinsældum að fagna hjá 
hinum merkari upanishödum. Ástin, þetta vold- 
uga afl allrar sköpunar, er allt of djúpstæð í 
tilverunni til þess, að hún verði „upprætt“, 
jafnvel á sínu lægsta stigi. Að reyna að upp- 
ræta hana jafnvel á fyrsta stigi sínu úr eðli 
manna, er því næsta brosleg tilraun í þeirra 


54 



augum. Án hins fyrsta stigs hennar getur ann- 
áð stig hennar ekki birzt. Á sama hátt geta 
menn aðeins vegna reynslu hins annars stigs 
hennar, komizt upp til hins þriðja. Þannig 
kenna upanishádar, að „lífshvötin" sé ein — 
og hún er guðlegs eðlis, — andstæðan, sem 
sameinast í nýju lífi, hinn rauði þráður allrar 
sköpunar, allrar tilveru. 

Ástin er sterkasta aflið í heiminum og hún 
leiðir mennina til þess guðdóms, sem fræðar- 
ar upanishadanna segja, að bíði okkar að lok- 
um. 

Þekking og vísdómur er einnig í hávegum 
haft en án kærleika, réttrar breytni og fórnar- 
starfs í þágu annarra manna geta engar bæk- 
ur veraldarinnar nokkurn tíma leitt neinn til 
hamingjunnar. 

Til að gefa mönnum kost á að kynna sér 
að einhverju leyti anda þessara bókmennta, 
upanishadanna, skulu hér til færðir 
þrír stuttir kaflar teknir upp úr Chandögya 
upanishad, sem sýna á einfaldan hátt kenningu 
upanishadanna um manninn og guðdóminn. 


55 







HINN SANNI GUÐ 


Allt þetta er guð. Lát manninn taka til íhug- 
unar hina sýnilegu tilveru, þar sem hann fæð- 
ist, deyr og lifir í henni. 

Maðurinn hefur vilja. Það, sem hann vill í 
þessu lífi, verður hann í hinu næsta. Lát hann 
því hafa vilja sinn og trú. 

Atman, þú, sem veizt, líkami þinn er andi, 
gervi þitt ljós, eðli þitt orka Þú gefur öllu líf, 
lætur allt þrá, gefur öllu ilman. Þú ert allt 
þetta. Þú talar aldrei og þig undrar aldrei 
neitt. 

Þú ert sjálfið í djúpi vitundar minnar, smærri 
en mustarðsfræið. Þú ert sjálfið í djúpi hjarta 
míns, stærra en jörðin, hærri en himininn, 
meiri en allar þessar veraldir. 

Þú, sem ert allt þetta, ert hið sanna, guð. 
Þegar ég hverf úr þessum heimi, verð ég og 
það eitt. — Sá, sem hefur þessa trú, efast ekki. 
Þannig mælti Sandilya, já þannig mælti hann. 

HINN INNRI VERULEIKI 

* 

„Þessi fljót, sonur minn, renna til austurs og 
vesturs. Þau renna frá hafi til hafs. Þau verða 

56 



Cx:r* r d m nní 


sær. Og þegar þessi fljót verða sær, vita þau 
ekki meir hvaða fljót þau eru“. 

„Á sama hátt, sonur minn, þegar öll þessi 
dýr snúa aftur frá veruleikanum vita þau ekki 
meir, að þau komu frá veruleikanum. Hvað 
sem þessi dýr kunna að vera hér, ljón eða úlf- 
ur, göltur, ormur eða mýf luga — það hið sama 
verða þau aftur og aftur“. 

„Allt, sem lifir á rætur sínar í veruleikan- 
um, hinum innri veruleika. Hann er sjálfið, og 
einnig þú, Svetaketu, ert hann“. 

„Herra, seg mér fleira“, sagði sonurinn. 

„Sem þú vilt, barn mitt“, svaraði faðirinn. 
„Ef einhver hyggi að rót þessa trés þarna, 
mundi trénu blæða, en þó íifa. Ef hann hyggi 
að krónu þess, mundi því blæða, en þó lifa. 
Ef hami hyggi að stofni þess, myndi því blæða, 
en þó lifa. Vegna hins lifandi sjálfs, sem í því 
býr, stendur það stöðugt, drekkur næringu og 
fagnar tilveru sinni. 

Ef hið lifandi sjáíf yfirgefur eina grein þess, 
visnar hún. Ef það yfirgefur aðra grein visnar 
hún einnig, og ef það yfirgefur hina þriðju 
grein visnar sú grein á sama hátt. Ef það yfir- 
gefur allt tréð — visnar það allt“. 

„Nákvæmlega á sama hátt, sonur minn, 


57 





skaltu léggja þér þetta á hjarta“. — Og faðir- 
inn hélt áfram: „Þessi líkami visnar og deyr, 
þegar hið lifandi sjálf hefur yfirgefið hann. 
Hið lifandi sjálf deyr aldrei. Allt, sem lif- 
ir á rætur sínar í veruleikanum, hinum innri 
veruleika. Hann er sjálfið, ■— og einnig þú, 
Svetaketu, ert hann.“ 

„Herra, seg mér fleira“, sagði sonurinn. 

„Svo skal vera, bam mitt“, svaraði faðirinn. 
„Færðu mér aldin þessa nyagrodhá-trés þama“. 

„Það er hér, herra“. 

' „Kljúfðu það“. 

„Það er klofið, herra“. 

,JIvað sér þú þar?“ 

„Ekkert, herra“. 

Þá sagði faðirinn: „Þessi ósýnilegi kjami, 
sem þú getur ekki greint, er sjálfur kjarni hins 
mikla nyagrodha-trés, sem það er sprottið af“. 

„Trú þú mér sonur minn. — Allt, sem lifir, 
á rætur sínar í veruleikanum, hinum innri 
veruleika. Hann er sjálfið, — og einnig þú, 
Svetaketu, ert hann“. 

„Herra, seg mér ennþá fleira“, sagði sonur- 
inn. 

„Sem þú vilt, bam mitt“, svaraði faðirinn. 




58 



t 


„Settu þetta salt í vatnskerið þama, og bíddu 
mín hér á morgun“. 

Næstá dag sagði fáðirinn: „Færðu mér salt- 
ið, sem þú settir í vatnið í gær“. 

Sonurinn fann það auðvitað ekki, því að 
saltið hafði samlagazt vatninu. 

Fáðirinn sagði þá: 

„Hvaða bragð er af þessu vatni á yfirborð- 
inu?“ 

„Það er salt“, sagði sonurinn. 

„Hvaða bragð er af því við botninn?“ 

„Það 'er salt“, sagði sonurinn. 

„Helltu því niður“, sagði faðirinn, „og bíddu 
mín hér á morgun“. 

Hann gerði svo og fann þar þá aftur saltið, 
sem hann hafði sett í vatnið, því að salti verð- 
ur ekki eytt. — Og faðirinn mælti: „Ekki held- 
ur hér í þessum líkama skynjar þú andann, 
sonur minn, en hann er þar þó, því að allt, 
sem lifir, á rætur sínar í veruleikanum, hinum 
innri veruleika. Hann er sjálfið, — einnig þú, 
Svetaketu, ert hann“. 

„Herra, seg mér fleira“, sagði sonurinn. 

„Svo skal vera, barn mitt“, sagði faðirinn. 


59 


0^7,* 't ; Tf d r T\TTT-.< 




BORG GUÐS 


Hari, om. — Þetta er borg guðs (líkaminn) 
og í henni er kóngshöllin (hjartað). Og í höll- 
inni er hinn hvíti lótus (hin æðri vitund) og 
á lótusblóminu ér perla ljóssins (Atman). 
Hennar skulum við leita — og reyna að skilja 
hana.- Og ef einhver skyldi spyrja: „Hver er 
þessi borg? Hver er þessi höll? Hvað er lótus 
hjartans og perla ljóssins, sem við eigum að 
leita að og skilja ?“ — Þá svörum vér: „I perlu 
ljóssins í hjarta þér rúmast allir heimar. í henni 
hvíla bæði himinn og jörð, bæði eldurinn og 
loftið, bæði sólin og máninn, bæði eldingin og 
stjörnurnar". — Og ef einhver skyldi spyrja: 
„Ef öll tilveran er í þessari borg, hvað verður 
þá eftir, þegar elli og dauði fara herför til borg- 
arinnar og brjóta hana niður?“ — þá svörum 
vér: „Þótt líkaminn hrörni, verður perla ljóss- 
ins ekki gömul. Líkaminn deyr — ekki perlan. 
Hún er hin sanna borg guðs. Hún er sjálfið, 
laust við elli og dauða, iaust við sorgir, hungur 
og þorsta, þráir aðeins hið góða, þekkir aðeins 
hið sanna. Allur veraldarauður, sem menn afla 
sér á jörðinni, hverfur. Einnig það, sem menn 

hafa lagt í sjóð framtíðarhamingju sinnar með 

* 

60 


; Tf d 



1 


fómum og góðum verkum á jörðinni, eyðist að 
lokum. 

Þeir, sem hverfa frá þessum heimi án þess 
að hafa uppgötvað sjálfið — hið sanna líf, — 
fyrir þá er ekki til neitt frelsi í nokkrum heimi. 
En þeir, sem hverfa héðan eftir að hafa upp- 
götvað sjálfið — hið sanna líf — þeirra bíður 
frelsi í öllum veröldum. 

[ 








